દશનામ 


ક સ કેતસગો-૧ર-- 9-૧૫ 


દશનામ 


તંત્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 


દતક 
ઉ830ઢ010#તા2/8 071.૦0, 


પ્રકાશન અને સંકલન 
લલિત્પુરી અજ ગોસ્વામી 
રત. 
મો. 98985 50833 


કિઝાઈન, 
જી-પબ્લીકેશન્સ 
સુરત. 


પ્રતત સ્થાન 
૧૫૬૦૧ છ (કાક 0૦૫૪૪ 


(બાળ કળા 9 19ીંબહુત્યળ 
4004 


(હા પનક 6૦૦૪0૯ ઝત 


સરક્યુલર 
તંત્રીલેખ... 


એકતા... 


એકતા એટલે નેક કાર્યો માટે યોગ્ય રીતે 
ગઠન થયેલું અર્થાત્‌ જોડાયેલું, બધા જ 
એકમેકની સાથે વિચારોથી સહમત હોય, તેવું 
સંગઠન. 


સમય પર આવી પડેલા પડકારોને પહોંચી 
વળવા એકતા જરરી છે. વરુધેવ કુટુંબકમની 
ભાવના સાકાર કરવા માટે કોઈકને પતનની 
ખાઈમાંથી બહાર કાઢવા માટે એકતાની 
શક્તિની આવશ્યકતા છે. જીવનને વ્યવસ્થિત 
બીબામાં ઢાળવા માટે, જીવન જીવવાની યથાર્થ 
કળાના વિકાસ માટે એકતાની આવશ્યકતા છે. 
સ્નેહ, સહયોગની ભાવનાઓની સાંકળે બંધાવા 
માટે એકતાની આવશ્યકતા છે. 

એકતાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા સવપ્રતિ 
દયાભાવ, કૃપાદ્રષ્ટિ રાખવી. બીજાના ખરાબ 
સંસ્કારોની છાપ-પ્રભાવ આપણા પર ન પડે 
તેથી સાવધાની રાખવી. નમ્રતાની મૂર્તિ બની 
રહેવું. શુભ ભાવના અને શુભકામનાઓનો 
ઉદાર દિલે ઉપયોગ કરવો. કમજોર વ્યક્તિને 
શક્તિશાળી બનાવવા ઉમંગ-ઉલ્લાસની પાંખો 
આપવી. 

એકતાથી આપસમાં ભાઈ-ભાઈની ભાવના 
પ્રસ્થાપિત થઈ શકે છે. વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના 
કેળવાતા લડાઈ ઝઘડા દૂર થઈ શકે છે. 
ઊંચનીચનો ભેદભાવ નિર્મળ થઈ શકે છે 
અનીતિ, અત્યાચારથી બચી શકાય છે. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 
02 


દણનામ 


સરક્યુલર 


*“* અનુક્રમણિકા ... 
તંત્રીલેખ... 
નૂતન વષભિનંદન... 
ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં અનોખી પહેલ : વોઈસ નવલકથા... 
ચાલો અભિગમ બદલીએ... નવું વર્ષ કંઈક આવી રીતે ઊજવીએ 
અંગ્રેજી ભાષાનું મહત્ત્વ... 
આ દુનિયાના પાંચ સૌથી મહત્ત્વના નિયમો. 
શ્રી દશનામ ગોસ્વામી મેડિકલ ભવન, અમદાવાદ. 
અમત બિંદુ, 
શેકેલા ચણા આરોગ્ય માટે ખૂબજ લાભદાયક છે... 


જીવનમાં દુઃખ અને સુખ કર્મના આધારે છે... 
નસીબના આધારે નથી... એક બોધ કથા. 


હાસ્ય કણિકાઓ... 
માઈગ્રેન/માથાનો દુઃખાવો થવાના કારણો અને તેના ઉપાયો... 
ચિત્ર સંદેશ. 

આભાર.. 

દશનામ સરક્યુલર વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે... 


સાદર અર્પણ... 
03 


વિક્રમ સંવત ર૦૮૦નું 
નવું વર્ષ ઉત્સાહપૂણ, 
પ્રગતિમય, આનંદમય 
અને આરોગ્યમય નની રહે 
તથા દરેક ક્ષેત્રમાં 
ઉત્તરોતર પ્રગતિ થાય 


તેવી હર્ટિક શુભેચ્છાઓ... 


લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - ભારતીબેન લલિતપુરી ગોસ્વામી 
ચિરાગગીરી ગીરીશગીરી ગોસ્વામી - તન્વી લલિતપુરી ગોસ્વામી 
મંથનપુરી લલિતપુરી ગોસ્વામી 
તથા સમસ્ત દશનામ સરક્યુલર પરિવાર 


જી.પબ્લીકેશન્સ 
સુરત, 


04 


ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં 


અનોખી પહેલ : 


વોઈસ નવલકથા 


દશનામ ગોસ્વામી સમાજનું ગૌરવ 
લેખક શ્રી રમેશ ગોસ્વામી “સારથિ” 


ગુજરાતી સાહિત્ય જગત શ્રેષ્ઠ 
ફતિઓથી ભરપુર છે. એક એક થી 
ચડિયાતી નવલકથાઓથી શબ્દ સૃષ્ટિ શોભી 
રહી છે ત્યારે કચ્છ વાગડનાં લાકડિયા 
ગામના વતની દશનામી ગોસ્વામી 
સમાજમાંથી આવતા રમેશ ગોસ્વામી 
"સારથિ"ની નવલી 
નવલકથા " અભિનેત્રી" 
નમો ન્યુઝ-ર૪ પર 
વોઇસ સ્વરૂપે શરૂ થઈ 
છે. "સારથિ" છેલ્લા બે. 
દાયકા થી ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં યોગદાન 
આપી રહ્યા છે. મૂળ 
ગામ રાપર તાલુકાનું 
પ્લાંસવા. પિતાનું નામ 
ઉમેધ્પુરી કરશનપુરી 


ગોસ્વામી, માતાનું નામ ગંગાબેન, પત્ની 
ગીતાબેન ગોસ્વામી. વડવાઓનો ભવ્ય 
ઇતિહાસ છે. કરશનપુરી બાપુ માથા ભારે 
માણસની છાપ ધરાવતા. જ્યારે એમનાં 
મોટા ભાઈ રતનપુરી જે કચ્છ ભુજનાં મુખ્ય 
ન્યાયધીશ હતા. વાગડ દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજને એકત્ર કરવામાં 
આ પરિવારનો સિંહ 
ફાળો રહ્યો છે. 

રમેશપુરી 
અગાઉ મુંબઈથી 
પોતાનું અખબાર “કચ્છ 
એકસપ્રેસ" અને 
મેગેઝિન "કચ્છ ટાઈમ્સ” 
પ્રકાશિત કરતા. અનેક 
નામી અખબારોમાં કામ 
કરી ચૂક્યા છે. અનેક 


દશનાભ સરક્યુલર 


અખબારોમાં કોલમ લખી છે અને લખી 
રહ્યા છે. સાહિત્યનો વારસો નાના બાપુ 
સુરજપુરી જેસંગપુરી ગોસ્વામી (મોડા 
આશ્રમ, વાગડ) તરફથી આવ્યો છે. 
સુરજપુરી બાપુ મોટા સંત થઈ ગયા. આજે 
એમનાં અનેક આશ્રમો છે. તેઓ ખૂબ સારા 
ભજનિક હતા. ઉપરાંત " શૈજપુરી" 
ઉપનામથી ભજનો લખતા. એમનાં અનેક 
પુસ્તકો પ્રગટ થયેલ છે. 

લૈખક નવલિકાઓ, નવલકથાઓ, 
વિવિષ સાહિત્યિક કૃતિઓ, કવિતાઓ, 
ગઝલો, હાસ્યલેખો, કૃષ્ણ ગીતો, ભજનો 
એમ કલમનાં દરેક પ્રકારો પર હથોટી યરાવે 
છે. આગામી સમયમાં અનેક પુસ્તક પ્રગટ 
થઈ રહ્યાં છે, જેમાં રંગ દે બસંતી 
(આઝાઇના ઇતિહાસની ડાર્ક સાઈડ), કાન 
ગીત- કનૈયાથી કૃષ્ણત્વ સુધી..., ઉપરાંત 
નવલકથા, ગઝલ સંગ્રહ, નવલિકા સંપુટ, 
એમ વૈવિધ્ય સભર સાહિત્ય થાળ લઇને 
આવી રહ્યા છે. 

દશનામ ગોસ્વામી સમાજનું ગૌરવ 
એવા "સારથિ" શ્રી અખિલ કચ્છ દશનામ 
ગોસ્વામી સમાજ, શ્રી મહા ગુજરાત દશનામ 
ગોસ્વામી મહામંડળ કચ્છ પ્રદેશ, માં 
મિડિયા સેલ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. શ્રી 
આદિ જગધગુરુ શંકરાચાર્યજી ગોસ્વામી 
સમાજમાં રાષ્ટ્રીય મિડિયા સેલમાં સેવા 
આપી રહ્યા છે. ઉપરાંત અનેક હિન્દુત્વ વાદી 
સંગઠનોમાં, સેવાકીય મંડળોમાં સેવા બજાવે 
છે. લૈખકની નવલકથા ગુજરાતના 
ખ્યાતનામ અખબારની પૂર્તિમાં પ્રગટ થયેલ. 
ઉપરાંત એમની કોલમ રંગ દે બસંતી ખુબ 

06 


ખ્યાતિ પામી હતી. રાષ્ટવાદી લેખકની છાપ 
ધરાવતા "સારથિ" ભારતીયતાને વરેલા છે. 
ધર્મ, આધ્યાત્મનાં ઊંડા અભ્યાસી છે. 
ગોસ્વામી સમાજના હિત ચિંતક છે. 

પ્રસ્તુત વોઇસ નવવકથા માં શ્રી કે.ડી 
સાહેબનાં ઘેઘૂર ઘૂંટાયેલા અવાજમાં આરોહ 
અવરોહ વચ્ચે સતત આગળ વધતા વાર્તા 
પ્રવાહે એક નવતર ચીલો ચીતર્યો છે. કચ્છનાં 
સામાન્ય પરિવારની માસૂમ છોકરી 
બોલીવુડથી અંજાઈને મુંબઈની વાટ પકડે છે 
અભિનેત્રી બનવા... ત્યાર બાદ સર્જાય છે 
દિલધડક દાસ્તાં... પહેલા જ પ્રકરણે મુખ્ય 
પાત્ર મધુરિમા સાગર ચિર નિદ્રામાંમાં પોઢી 
જવા ઊંઘની ગોળીઓ ગળીને પરમ શાંતિ 
તરફ આગળ વધી રહી છે અને એ સાથે જ 
ધેરાતી જતી આંખોની બંધ આંખોની પડળ 
પર વીતેલા જીવનની યાદો ચલચિત્રની 
પટ્ટીની જેમ તાદૃશ્ય થાય છે. પહેલા ભાગથી 
જ ફ્લેશ બેકમાં શરૂ થતી હૃદય સ્પર્શી 
નવલકથા "અભિનેત્રી" બનવાની દોડ તરફ 
આગળ વધે છે. સમણાં, બોલિવૂડની ડાર્ક 
સાઈડ, કાસ્ટીંગ કાઉચ, પ્રેમ, દગો, નફરત, 
પ્રતિશોધ... અનેક ભાવો આબાદ ઝીંલાયા 
છે. અલબત, આ નાને પાયે શરૂઆત છે, 
પણ વોઇસ નવલકથાથી એક અલગ કેડી 
કંડારી છે. આગામી સમયમાં આ નવલી રીત 
સૌ અપનાવશે એવું જણાઈ રહ્યું છે. 
ગોસ્વામી સમાજમાં લેખકો, કવિઓ ઝૂઝ 
છે, એમાંનું આ એક શ્રેષ્ઠ નામ એટલે રમેશ 
ગોસ્વામી "સારથિ", જેઓ સમાજને રિપ્રેઝંટ 
કરે છે. લેખકનો મો. નં. 99878 22505. 


આવું દશનાભ સરક્યુજર : 1700-50723 
કેમ? 


ચાલો અભિગમ 
બદલીએ... નવું વર્ષ 
કંઈક આવી રીતે ઊજવીએ... 


ચાલો કોઈ ભૂખ્યાને અન્ન આપીને નવું વર્ષ ઊજવીએ, કોઈ 
ગરીબ બાળકના હાથમાં તારામંડળ મૂકીને દિવાળી ઊજવીએ. 
ફાટેલા વસ્ત્રથી તન ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરતી કોઈ નાનકડી 
બાળકીને સુંદર વસ્ત્ર પહેરાવીને દિવાળી ઊજવીએ. હોસ્પિટલમાં 
જઈ કોઈ ગરીબ દર્દીને દવાના પૈસા આપીને દિવાળી ઊજવીએ. 
ગંભીર બીમારીથી પીડાતા કોઈ લાચાર દર્દીના માથા પર હાથ મૂકી 
તેને શાંત્વન આપીને દિવાળી ઊજવીએ. પૂર્વગ્રહો, અહંકાર અને 
અહમને બાળીને દિવાળી ઊજવીએ. વેરઝેર ભૂલીને દિવાળી 
ઊજવીએ. માત્ર ઘરનાં ગોખલામાં જ નહીં પરંતુ દિલમાં પ્રેમ અને 
માનવતાનો દીવો પ્રગટાવીને દિવાળી ઊજવીએ. 


ચાલો આપણે નક્કી કરીએ કે આ બધામાંથી એક કામ તો 
પજ જરૂર કરીએ, એક અજાણી વ્યકિતના ચહેરા પર ખુશી લાવીને 
કૂ પણ દિવાળી ઊજવીએ... 


મને એ સમજાતું નથી કે શાને આવું થાય છે? 
ફૂલડાં ડૂબી જતાં ને પથ્થરો તરી જાય છે! 
ઢળવળે તસ્યાં, ત્યાં જે વાદળી વેરણ બને, 
તે જ રણમાં ધૂમ મુશળધાર વરસી જાય છે! 
ઘર વિના હજારો ઠોકરાતા ઠેર ઠેર, 
ને ગગનચૂંબી મહેલો જનસૂનાં રહી જાય છે! 
દેવડીને દંડ પામે ચોર મૂઠી જારના, 
લાખ ખાંડી લૂંટનારા મહેફિલે મંડાય છે! 
કામધેનું ને મળે ના એક સૂકું તળણખું, 
ને લીલાછમ ખેતરો સૌ આખલા ચરી જાય છે! 
છે ગરીબોના કૂબામાં તેલ ટીપું ય દોલલું, 
ને શ્રીમંતોની કબર પર ઘીના દીવા થાય છે ! 

- કવિ કરશનદાસ માણેક. 


હિઝ 


07 


અંગ્રેજી ભાષાનું મહત્ત્વ 


પઊા$॥ 


મ 


ઉજ્જવળ કારકિર્દીના 


ઘડતર માટે અંગ્રેજી ભાષાનું 
અમૂલ્ય યોગદાન રહેલું છે... 


મનુષ્યે જન્મથી મૃત્યુ સુધી કર્મશીલ 
બની રહેવું પડે. અગર કર્મશીલ ન રહે 
તો તે “કર્મ' ન કરનારો માણસ મૂલ્યહીન 
થઈ જાય છે. પરંતુ આ કર્મ પોતાની, 
કુટુંબની સમાજની અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિ 
અને ઘડતરમાં ઉચ્ચકોટીનું અને અન્ય 
માટે પ્રેરકબળ પૂરુ પાડનારું હોય તેવું 
હોવું જરૂરી છે. 

આવુ કર્મ કરવાની સાચી સમજણ 
શિક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. સાચું 
શિક્ષણ એટલે, “જીવન જીવવાનો સાચો 
માર્ગ બતાવે તે અને સાચી કેળવણી 
એટલે સાચી સમજદારી આપે તે.” પરંતુ 


08 


ન 


ચિરાગગીરી જી. ગોસાઈ જે 
નાદ સ વિ 


આજના આધુનિક અને પગતિશીલ 
થુગમાં વ્યકિતએ પોતાને સાર્થક કરવા 
અને અસ્તિત્વની ઝાંખી કરાવવા માટે 
કોઈ વગડા, ગામ કે શહેર નહીં પરંતુ 
દેશ-વિદેશને જોડતા વ્યાપક શિક્ષણની 
જરૂર છે. અને આ પ્રકારનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત 
કરવા અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન હોવું 
અનિવાર્ય બન્યું છે, જે વાસ્તવિકતાના 
પરિપ્રેક્યમાં ઘણા બધા કારણો છે જે 
આજના સમયની માંગ અને અંગ્રેજી 
ભાષાના મહત્ત્વને ઉજાગર કરે છે. જેને 
સમજવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ અહીં 
કરીશું. 


ડન 


દશનામ સરક્યુલર : 1700-5003 


મહત્ત્વ: 


જેમ રાજયની પ્રજાને જોડવાનું કામ- 
માતૃભાષા અને દેશની પ્રજાને જોડવાનું 
કામ રાષ્ટ્રીયભાષા કરે છે. તેમ દેશની 
પ્રજાને વિદેશની પ્રજા સાથે જોડવાનું કામ 
આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા કરે છે. અને તે 
1ળ1ણાપાહા10॥તાં 1.80 8પતકુહ એટલે 
અંગ્રેજી ભાષા. આમ, અંગ્રેજી ભાષા એ 
10101101018 1411: 10૪1050 બની 
ગઈ છે. 


આજે વિધાર્થીઓને પોતાના ભવિષ્યને 
ઉજ્જવળ બનાવવા માટે અઢળક વિકલ્પો 
અને તકો ઉપલબ્ધ છે. માર્ગો ઘણા છે. 
મંજિલ એક જ છે. કોઈપણ વ્યકિતએ 


09 


પોતાના ભવિષ્યની ઉજ્જવળ કારકિર્દીના 
ઘડતર માટે અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાન વિના 
જરાય ચાલે તેમ નથી. 


"પણટ્ાંડ॥ 15 110 1॥ણાળકાંબાકાં 
1.હાકુપકષકુજ, 11 15 1તાકૃપકષકૃણ 01 
તૉ[101180] માઉ 1 0011ણાળડ 0 ઊલ 
70451110,” 


છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં વિજ્ઞાન અને 
ટૈકનોલોજીના ક્ષેત્રે નવા અભ્યાસક્રમો 
આવી રહ્યા છે. કમ્પ્યૂટર, આઈ.ટી., 
ફાર્મસી, ઈજનેરી, મેડીકલ, એરફોર્સ, 
મિલિટરી, એરહોસ્ટેસ જેવા ક્ષેત્રોમાં 
કારકિર્દી ઘડતરમાં અંગ્રેજીનું જ્ઞાન ખૂબ 
જરૂરી છે. ભારત કે દુનિયાનું કોઈપણ 
ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં અંગ્રેજી ભાષાનું 


દશનામ સરક્યુલર 


પ્રભુત્વ ન હોય, કોઈપણ બે દેશોના 
વેપાર-ધંધા માટે પણ અંગ્રેજી એક 
માધ્યમ બન્યું છે. કોઈપણ પ્રકારનું ઉચ્ચ 
શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ અનિવાર્ય 
છે. ઉચ્ય શિક્ષણના પ્રસિદ્ધ થતાં પુસ્તકો 
કે અન્ય સાહિત્યની જાણકારી માટે 
અંગ્રેજી ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. વિશ્વના 


59.૯8. પધ#-મ0 0”, 
જક 


ટેક્નોલોજી તેમજ લોકોની નજીક 
પહોંચવા અને સમજશકિત કેળવવા માટે 
અંગ્રેજીનું જ્ઞાન દીવાદાંડીરૂપ બની રહે 
છે. 

સહકારી કચેરીઓ, સચિવાલય, 
પાલમિન્ટ, હાઈકોર્ટ, સુપ્રિમકોર્ટ વગેરે 
ક્ષેત્રોમાં અંગ્રેજીની અનિવાર્યતા જોવા મળે 
છે. અંગ્રેજી ભાષા આપણા દેશમાં 


ઓફિસીયલ લેંગ્વેજ તરીકે પ્રચલિત બની 
છે. ઉચ્ચ કારકિર્દીના ઘડતર માટે 
કેટલીક બાહ્ય પરીક્ષાઓ જેવી કે 145, 
105, 105, 185, /11115, પાન, 1.81, 
011, 1૫81, 51,81' વગેરમાં ઉતીર્ણ થવા 
માટે અંગ્રેજીનું જ્ઞાન આવશ્યક છે. 


આમ, કોઈપણ વ્યકિતની ઉજ્જવળ 


કારકિર્દીના ઘડતર માટે અંગ્રેજીનું 
અમૂલ્ય યોગદાન રહેલું છે. 
”10)0॥ 051 0૫ ઉં, 000 
081001 કુણં5 80 ભાઉ," 
માનવ-જીવનમાં શિક્ષણ અને 
શિક્ષણમાં અંગ્રેજી ભાષાના મહત્ત્વની 
છણાવટ કર્યા પછી એક માર્મિક ટકોર 


કર્યા વિના મન રહી શકતુ નથી. 
10 


દશના સરક્યુલર : 1700-5૦23 


ઘણા જ્ઞાનપિપાસુઓ તો ઘણા 
વાસ્તવિકતાથી જોજન દૂર વિહારનારા 
અને સમયની સાથે જ મનોવૃત્તિ અને 
વિચારોને ન બદલી શકનારા 
અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં દીનચર્યા 
કરનારાઓની ચર્ચા જેવી કે “અંગ્રેજો 
ગયા પણ અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રભુત્વ છોડી 
ગુલામ બનાવતા ગયા.” પરંતુ આવી 
ચર્ચા હાલના સંજોગોમાં ગેરવ્યાજબી હોય 
એવું લાગે છે. આજે સમસ્ત જગત 
અંગ્રેજી ભાષા સાથે વધુને વધુ સંબંધિત 
થતું જાય છે. દરેક યુગમાં આવી એક 
ભાષા હોય છે. જે યુગમાં જે ભાષા સૌથી 
વધુ પ્રગતિમાં ફાળો આપે, સૌથી વધારે 
ઉપયોગી થઈ પડે, તે ભાષા યુગભાષા 
હોય છે. આપણા દેશની કોઈપણ ભાષા 
આજે જગતભાષા બની શકે એવી 
સ્થિતિમાં નથી. જે ભાષા સૌથી વધારે 
ફાળો આપશે તે ભાષા જગતભાષા 


વિશ્વસનીય સર્વિસ 


બનશે. તે માટે આપણે ખૂબ શક્તિશાળી 
બનવું પડશે, ખૂબ સંશોધન કાર્ય કરવું 
પડશે અને બિલકુલ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ 
ખીલવવી પડશે. આમ, થશે ત્યારે જ 
આપણી કોઈ ભાષા મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કરી 
શકશે. 


તેથી આજે અંગ્રેજીને દૂર કરવી એ 
આપણા માટે મોંઘો સોદો થઈ પડશે. 
અંગ્રેજી ભાષાની સાથે આપણને આપણી 
ગુલામી યાદ આવે છે, એ ડંખે છે. આ 
ડંખ કાઢી નાખવો જોઈએ. અંગ્રેજી 
ભાષાના અસ્તિત્વ સાથે ગુલામીની 
અહેસાસ કરાવનારી ચર્ચઓને વિરામ 
આપવો જોઈએ 

“જો અંગ્રેજી ભાષાને ભારતમાં સ્થાન 
આપવામાં ના આવે તો આપણે પોતાને 
હાથે જ દુનિયાથી વિખુટા પડીને એક 
કૂવામાં પૂરાઈ જવા જેવી પરિસ્થિતિ 
થશે.” 


મુક્ેશપુરી ગોસ્વામી 


૦ 39742 75993, 94272 71299. 


(શવ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસીસ 


બોલેરો ગુડ્સ વ્હીકલ ભાડેથી મળશે. 
₹ મુ. રબારીકા, તાલુકો- જામજોધપુર, 
જી. જામનગર, ગુજરાત-૩૬૦૫૧૫. 
છ 1001(૯5(10050/21010000 010811૮011 


11 


ધિતામ્બરમુરી આર, ગોસ્વામી 
સુરત 


રે 


આ દુનિયાના પાંચ રથી મહત્ત્વના 
નિયમોનું જે તમે પાલન કરતા હશો, 

તો, તમારા કેરિયર, તમારી એબિલિટીને 
આગળ વધતા કોઇ નહીં રોકી શકે... 


દુનિયામાં અત્યારે આઈડિયાની 
બોલબાલા છે. તમારી મહેનત, તમારી 
લગન, તમારી નિષ્ઠા, તમારી તાકાત 
ઉપર એક આઇડિયા ભારે પડી શકે છે. 
આઈડિયા એ ચીજનું નામ છે કે જે 
તમને કંઈક નવું કરવા પ્રેરે, બીબાઢાળ 
કામગીરીમાંથી એક આઈડિયા તમને નવી 
ઊંચાઈ પર પહોંચાડી શકે છે. તમારી 
આસપાસનાં જે કોઈ મશીનો, નાનાં મોટાં 
સાધનો કૅ આજની ભાષામાં કહેવાતા 
ગેજેટ્સ દેખાય છે તે કોઈના 
આઇઈડિયાની જ નિપજ છે. 


આજના જમાનામાં અંક 
આઇઈડિયાથી તમે રાતોરાત બિલિયોનર 


12 


થઈ શકો છો અને તમારા આઈડિયાથી 
ચઢિયાતો આઈડિયા કોઈની પાસે આવી 
જાય તો બિલિયોનરમાંથી તમે રસ્તા પર 
પણ ફેંકાઈ જઈ શકો છો. ફેસબુક, 
ટિવટર, ઈન્ટાગ્રામ જેવી કંપનીઓ 
આઈડિયાની જ નિપજ છે. એક 
જમાનામાં નોકિયાના મોબાઈલ ફોન 
સૌથી મોંઘા હતા. એન્ડ્રોઈડના 
આઈડિયાએ નોકિયા મોબાઈલને 
માર્કેટમાંથી બહાર ફેંકી દીધો. 


દુનિયાના ટોપ પાંચ નિયમો : 
૧) મર્ફીસ લૉ : કોઈ વસ્તુથી તમે 


વધારે ડરતા હો તો એવી જ વસ્તુ 
તમારી સાથે બનતી હોય છે. 


દશના સરક્યુલર : 1700-50023 


સાઈકોલોજીનો સિદ્ધાંત છે, જે 
વસ્તુનું તમે વારંવાર રટણ કરો તો એવી 
જ વસ્તુ તમારી સાથે બને. તમે નવીનવી 
બાઈ શીખ્યા હોય અને જો તમારા 
મગજમાં સતત અકસ્માતનો જ વિચાર 
આવતો હોય તો મોટાભાગે તમે કોઈની 
સાથે અથડાશો. અથવા તમે નવી નવી 
બાઈક કે કાર લીધી હોય અને સ્ક્રેચ 
પડવાથી ડરતા હો તો અચૂક આ બાબત 
એક દિવસ થશે જ. તમે મનગમતા 
કપડા લીધા હોય અને તેમાં પણ શર્ટ 
વધારે પડતો પસંદ હોય તો તેમાં ડાઘ ન 
થાય તેનાથી તમને વધારે ડર હોય તો 
તમારે પસંદગીનો શર્ટ જરૂર ખરાબ થશે. 
કુદરતી રીતે જ આવું તમારી સાથે 
બનતું હોય છે. તજજ્ઞો કહે છે કે તમારા 


“100970 4૦0 ।જા'416 
ખદ. ૦૫5૦ 
નલા પાડ હ 050ણ 


ન્ડ 
- દ16 € 5૪2 


સબકોન્શિયસ માઈન્ડમાં જે ઈચ્છો તે 
તમારી સાથે વહેલા મોડું થતું હોય છે. જો 
તમે સારું વિચારો તો તમારી સાથે સારું 
થઈ શકે છે. જો તમે ખરાબ વિચારો તો 
તમારી સાથે ખરાબ થઈ શકે છે. એટલે 
જ લાઈફમાં પોઝિટિવિટીને ખૂબ જ 
મહત્ત્વ અપાયું છે. પોઝિટિવ વિચારો તો 
તમે હંમેશા આગળ રહેશો. 


ર) કીડલિન્સ લૉ : તમારા પ્રોબ્લેમ જો 
તમે સ્પષ્ટતાથી એક કાગળ પર 
ઉતારી લો તો અડલી મુશ્કેલી તો ત્યાં 
જ હલ થઈ જશે. 


જીંદગી છે તો મુશ્કેલીઓ આવવાની 
જ છે. આપણે પ્રોબ્લેમ્સને ફેસ કરતા 
શીખવું પડશે. મોટા ભાગે જ્યારે 
પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે ત્યારે આપણે 
સૌ રઘવાયા બની જઈએ 
છીએ અને સમજ્યા, વિચાર્યા 
વગર ઉતાવળમાં નિર્ણય પણ 
લઈ લેતાં હોઈએ છીએ. આ 
લૉ કહે છે કે, પહેલા તમે 
તમારા પ્રોબ્લેમ્સને સમજો. 
તેના પ્લસ-માઈનસ પૉઇન્ટ 
વિચારો ત્યારબાદ તેનો ઉકેલ 


દશનભ સરક્યુલર 


શોધો. એકવાર જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સને સમજી 
લેશો પછી તેનો ઝડપથી ઉકેલ આવી 
જશે. 


૩) ગીલર્બટસ લૉ : તમે કામ કરો છો 
તે જગ્યાએ સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ 
હોય છે કે, કોઈપણ તમને કહેશે નહીં 
કે શું કરવાનું છે. 

દુનિયામાં તમારો રસ્તો તમારે જાતે 
શોધવાનો છે. કોઈ જાદુઈ ચિરાગ કોઈની 
પાસે હોતો નથી. જે લોકો પાસે નવી 
જોબ હોય છે તે લોકોને આ નિયમ 
ખૂબજ કામ લાગે તેવો છે. નવી જોબ પર 
જઈએ ત્યારે મનમાં એક એવી ગ્રંથિ હોય 
છે કે આપણે શું કરવાનું છે તે આપણા 
ઉપરીઓ કે આપણી આજુબાજુવાળા 
કહેશે. અત્યારની સ્વાર્થી દુનિયામાં કોઈ 
કોઈને મદદ કરવા તૈયાર હોતું નથી. 
તમારે તમારી જાતે જ તમારું કામ 


શીખવાનું હોય છે અને શું કરવાનું છે તે 
4 


પણ તમારે જાતે જ નકકી કરીને કામે 
વળગવાનું હોય છે. જો તમે કોઈની 
મદદની રાહ જોઈને બેસી રહેશો કે મારે 
શું કામ કરવાનું છે તે કોઈ આવીને 
કહેશે તો તમે બીજા હરીફોથી પાછળ 
રહી જશો. સાથે સાથે તમારા ઉપર 
કામચોર કે પછી ડફોળનું લેબલ પણ 
લાગી શકે છે. 


૪) વોલસન્સ લૉ : જો તમારી પાસે 
જાણકારી અને હોશિયારી બીજા કરતાં 
વધારે હશે તો તમારી પાસે રૂપિયાને 
આવતા કોઈ રોકી નહીં શકે. 


આજના જમાનામાં જેની પાસે 
વધારે જાણકારી હોય તે વધારે હોશિયાર 
ગણાય છે. નોલેજ ઈઝ પાવરના 
જમાનામાં તમારા ફિલ્ડની લેટેસ્ટ માહિતી 
તમારી પાસે હોવી જ જોઈએ. આ 
માહિતીને હોશિયારીથી રજૂ કરવાની 
આવડત પણ હોવી જોઈએ. જો આ બે 
વસ્તુ હશે તો તમારા ફિલ્ડમાં આગળ 
વધતાં તમને કોઈ રોકી શકશે નહીં. 
તમને ફટાફટ પ્રમોશન મળશે, તમને 
ઓફિસમાં સૌથી વધારે ઈન્કરમેન્ટ્સ 
મળશે. જો તમે બિઝનેસમાં હો તો તમારી 
તિજોરીમાં રૂપિયા દોડતા આવશે. 


૫) ફલ્કન્સ લૉ : જ્યારે તમારે નિર્ણય 
લેવાનો ન હોય ત્યારે તમે નિર્ય ન 
લેશો. 

આજના કોર્પોરેટ વર્ક કલ્યરમાં 
દરેકનો કેઆરએ (કી રિઝલ્ટ એરિયા) 


દશનભ સરક્યુલર 


નકકી કરેલો હોય છે. તમને 
સોંપેલી જવાબદારીઓથી 
વધારે બીજી કોઈ બાબતમાં 
માથું મારવાનું હોતું નથી, પરંતુ 
કેટલાકને એવી ટેવ હોય છે કે 
તે દરેક વાતમાં પોતાનો 
એક્સપર્ટ ઓપિનિયન આપતાં 
ફરતાં હોય છે. જે નિર્ણયો 
તમારે લેવાનો હોતા નથી 
કોઈક બીજાએ લેવાના હોય છે તેમાં પણ 
આવા લોકો નિર્ણયો લેતા ફરે છે અને 
પરિણામે સંસ્થાને અને વ્યકિતગત રીતે 
પોતાને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. 
ઓફિસમાં પટાવાળો મોડો આવ્યો હોય 
તો તેના પર શું એકશન લેવાના છે તે 
એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ હોય છે 
એના બદલે તમને ચા પીવામાં અગવડ 
પડી એટલે તમે જ પટાવાળાની ફરિયાદ 
કરીને તેને સસ્પેન્ડ કરવાના નિર્ણયો 
આપતા થઈ જાવ ત્યારે મુશ્કેલીઓ 


ડિ 


સિ 


ના 


1ઈલ્હ્ઢ 


સર્જાતી હોય છે. આ ઘટના પછી તમે 
કયારે ઓફિસે આવો છો અને કયારે 
ઓફિસથી જાવ છો તે અંગે ઘણાબધા 
વોંચ કરતા થઈ જાય છે અને તમારી 
વિરુદ્ધ ફરિયાદો થવાની શરૂ થઈ જાય 
છે, ટૂંકમાં, તમારે તમને સૉપેલું કામ જ 
કરવાનું હોય છે. બીજી બધી જગ્યાએ 
માથું મારવાનું યોગ્ય નથી. 

દુનિયાના આ ટોપ પાંચ નિયમોનું 
જો પાલન કરવામાં આવે તો તમારી 
પ્રગતિ કોઈ રોકી શકશે નહીં. 


મો. ૯પછ૪છ ૮૮૦૦૧ 


પ્રો. દિનેશભાઈ ગોસ્વામી 
અભય ગોસ્વામી 


વણા ક્ત્રિત,ઓ;ઝન્સી, 


અમારે ત્યાંથી પાન, બીડી, સીગારેટ, સોપારી, ખારા બી, બીસ્કીટ, ચોકલેટ, 
પીપરમેન્ટ, માચિસ, અગરબત્તી તેમજ પાનની દુકાનને લગતો દરેક સામાન 
તેમજ દરેક સાબુ જથ્થાબંધ તેમજ છૂટક વ્યાજબી ભાવે મળશે. 
તેમજ “ઈન્દ્ર વિજય'નું દરેક જાતનું ફરસાણ મળશે. 


કોમલ નગર, એરફોર્સ રોડ, જામન: 


15 


દશનાભ સ્સક્યુલર : 1700-540023. 


ઊ 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ (રજી. ટ્રસ્‍ટ) જામનગર સંચાલિત 
શ્રી ચેતનગીરી મધુગીરી ગોસ્વામી 


દશનામ મોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ 


સિવિલ હોસ્પિટલ, ગેઈટ નં. પ ની સામે, મુખીવાસ, જહાંગીરપુરા, 
અસારવા, અમદાવાદ. [/.: 98384 16915 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજના દર્દી પરિવારને 
વિનામુલ્યે (નિઃશુલ્ક) 
રહેવાની સુવિધા પુરી પાડતું ભવન. 


આ કલ્યાણકારી સેવાકીય કાર્યમાં યથાશક્તિ 
સ્વૈચ્છીક યોગદાન આપી આભારી કરશોજી. 


મેડિકલ ભવન માટેનું આપવામાં આવેલું દાન સંપૂર્ણપણે આવકવેરા નિયમને આધિન 
11(8180052511-12903 7046 01: 2962912 ના આધારિત આવકવેરામાં માફી પાત્ર છે. 


બેંકની વિગત 
ખાતાનું નામ : શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ જામનગર 
બેંકનું નમ : બેન્ક ઓફ બરોડા (લાલ બંગલા શાખ] જામનગર. 
ખાતા નંબર : 58090 10000 0447 

1₹30 6૦62 : 8/ર801./1.7401 [160 (.ન1૦; 15 28૨0) 


દ ર શ્રી હેમેનદ્રગીરી સુંદરગીરી ગોસ્વામી 
સ્વામિનારાયણ નગર, શેરી નં. ૫ (બંધ શેરીના નાકે), હાલાર હાઉસ પાછળ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧. [/.: 98248 88187 


1૯ 


અમૃત 
ભ 


દશનભ સરક્યુલર : 1706-0023. 


અમૃત નબિદુ... 
ઈર્ષા / ખ્રૅર૯(... 


જ્યારે આપણે બીજાની 
સફળતાને સ્વીકારતા નથી, 


ત્યારે તે ઈર્ષા બની જાય છે પરંતુ 
જ્યારે આપણે તેને સ્વીકારીએ છીએ 


ત્યારે તે પ્રેરણા બની જાય છે... 


થાક... 


કયારેક ક્યારેક માણસ થાકી જાય છે. 
ચૂપ રહી રહીને, 

ઉમ્મીદ રખી રખીને, 

ધીરજ રાખી રાખીને, 

ચોખવટ કરી કરીને, 

સંબંધ નિભાવી નિભાવીને અને 
પોતાના લોકોને *નાવી મનાવીને. 


કર્મ... 


ખોટા પાસવર્ડયી 

એક નાનો અમયો મોબાઈલ નથી ખૂલતો, 
તો ખોટા કર્મો કરવાથી, 

મોક્ષના દરવાજા ખૂલશે કે? 


17 


રઃ 


(પ 


સ્વાસ્થ્ય 
જાળવણી 


શેકેલા ચણા 
આરોગ્ય માટે 


ખૂબ જ લાભદાયક છે. જરે 
ડૉ. નંદિની એસ. ગોસાઈ 


ચણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ 
લાભદાયક છે. લોકો ચણાને પલાળીને 
તેને અંકુરના રૂપમાં અને બીજી ઘણી 
રીતે ખાય છે. એવું કહેવાય છે કે ઘોડો 
ચણા ખાય છે, તેથી તેને શક્તિ ઘણી 
હોય છે અને તે સતત દોડતો રહે છે. 
નિયમિતપણે શેકેલા ચણા ખાવાથી 
ઇમ્યુનિટીમાં વધારો થાય છે. 


હાર્ટએટેકથી બ્રચાવે છે શેકેલા ચણા : 


રોજ શેકેલા ચણા ખાવાથી વજન 
ઝડપથી ઘટે છે. આ સાથે હદયનું 
સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. વાસ્તવમાં, 
શેકેલા ચણામાં પ્રોટીન, ફાઈબર, 
મેંગેનીઝ, કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોલેટ, 


18 


જમનગર 
ફોસ્ફરસ, ફેટી એસિડ્સ અને 
વિટામિન્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ 
તમામ જરૂરી પોષક તત્વો શરીર માટે 
જરૂરી છે. તેના અન્ય ફાયદાઓ વિશે 
જાણીએ. 


વજન ઘટે છે : 


શેકેલા ચણા વજન ઘટાડવા માટે 
ખૂબ જ અસરકારક છે. સ્વાસ્થ્ય 
નિષ્ણાતો પણ તેને વજન ઘટાડવાના 
આકારમાં સામેલ કરવાની ભલામણ કરે 
છે. શેકેલા ચણા ખાવાથી તમે લાંબા 
સમય સુધી ભૂખને કાબૂમાં રાખી શકો 
છો. તેનાથી વારંવાર ખાવાની આદત 
છોડવામાં મદદ મળે છે અને વજન ઓછું 


દશનાભ સરક્યુજર : 1706-50023 


થવા લાગે છે. આ સાથે શેકેલા ચણા હદચનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે : 
પાચનશક્તિને પણ મજબૂત બનાવે છે. રે નેન સમ 


રોગોથી બચાવવા માંગતા હોવ તો 
રોજ શેકેલા ચણા ખાઓ. 
આ ખાવાથી તમારું હદય 
સારી રીતે કાર્ય કરી 


બ્લડપ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે : 


ચણામાં ચરબી અને 
કેલરીની માત્ર ખૂબ જ 


ઓછી હોય છે. આ ક 
સાથે તેમાં ભરપૂર શકક રોકેલા 

ર પ્રોટીન અને ચણામાં! વા 
ન કરન મળતા મેંગેનીઝ, 


ફાઈબર હોય છે. / 
શેકેલા ચણામાં 
કોપર, મેંગેનીઝ અને 
મેગ્નેશિયમ પણ પૂરતી 
માત્રામાં હોય છે. તેનાથી 
રકતવાહિનીઓ હળવી રહે છે. 
જેના કારણે વ્યકિતનું બ્લડપ્રેશર 
કંટ્રોલમાં રહે છે. 


ફોસ્ફરસ, ફોલેટ 
અને કોપર રકત 
પરિભ્રમણને જાળવી 
રાખે છે. જેના કારણે 
હૃદય સંબંધિત બીમારીઓનું 
જોખમ ઓછું થાય છે. 


નૂતનવર્ષાભિનંદન 


વિદ્ઠમ સંવત ૨૦૮૦નું નવું વર્ષ 

નવી આશાઓ અને નવા અરમાનો સાથે 
આપના જીવનમાં સુખ, સંપત્તિ, શતિ, 
સલમતી, સમૃદ્ધિ અને સદ્ભાવનાની 
અવિરત જ્યોત સદાયને માટે ઝગમતી રહે 
લેવી હાર્દિક શુભકામના. 


જી.પબ્લીકેશન્સ છ 


દ્ઞારકપ્ડ (#0!:324%ત1 ઊ ૦૦૫ઝત્વર૦ત૬.0, 


19 


બોઘ 


કથા 


જીવનમાં 


પ્નક 


એક વખત ભગવાન શંકર અને 
પાર્વતીજી આકાશમાર્ગે જઈ રહ્યા હતાં. 
પુષ્પક વિમાનમાં બેઠાં બેઠાં પાર્વતીજી 
પૃથ્વી પરના લોકોને જોઈ રહ્યા હતાં. એમની 
નજર જંગલમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક 
ગરીબ વૃદ્ધ માણસ પર પડી. એ વૃદ્ધ માણસ 
ચીંથરેઠાલ હતો. પાર્વતીજીને ધયા આવી 
ગઈ. એમણે ભગવાન શંકરને કહ્યું, 
'ભગવાન, આ માણસ બહુ જ ગરીબ લાગે 
છે. એ ભૂખ્યો પણ લાગે છે. મહેરબાની કરી 
એને કોઈક મદદ કરો. 


ભગવાને સમજાવ્યું, 'પાર્વતીજી, સુખ, 
૬ુ:ખ, સંપતિ એ બયું જ માણસના નસીબ 
મુજબ જ મળે છે. આ માણસ કામચોર છે. 
એણે આખી જિધગી આળસ જ કરી છે. 
માટે આજે એ ગરીબી અને ભૂખ સહન કરી 
રહ્યો છે. હું એને કશું જ આપી નહીં શકું 
આપીશ તો પણ એના નસીબમાં નહીં 
લખેલું હોય તો એ નહીં જ ભોગવી શકે. 


પાર્વતીજી ગુસ્સે થઈ ગયાં, 'મારે કાંઈ 
નથી સાંભળવું. બસ એની મદદ કરો. તમે 
એક સાચું રત્ન એના રસ્તામાં ફેંકી દો. જેથી 


દુઃખ અને સુખ કર્મના આઘારે છે 
ર નસીબના આધારે નથી... 


મંથન્પુરી એલ. ગોસ્વામી છરે 
સુરત 


એ માણસનું નસીબ બદલાઇ જાય. ભગવાન 
શંકરે એ મુજબ કર્યું. એ ગરીબ એ રત્નથી 
માંડ ધ્સેક ડગલાં જ દૂર હતો. પણ એકલા 
ચાલતાં ચાલતાં એને વિચાર આવ્યો કે, આ 
કુનિયામાં આંયળા માણસોને તો બહુ 
તકલીફ પડતી હશે. એ લોકો બિચારા કેવી 
રીતે અવરજવર કરતાં હશે. લાવને જોઉં તો 
ખરો કે આંષળા બની કેવી રીતે ચલાય છે. 
આમ વિચારીને એણે આંખો બંધ કરી 
આંષળાની જિદગીનો અનુભવ કરતાં 
ચાલવા માંડ્યું. એ વીસેક ડગલાં એવી રીતે 
ચાલ્યો. એના કારણે રસ્તામાં પડેલું પેલું રત્ન 
એના પ્યાનમાં ના આવ્યું. 


પાર્વતીજી આયાતથી દિગ્મૂઢ બની ગયાં. 
ભગવાન શંકર મર્માળું હસતાં બોલ્યા, 'ેવી, 
જોઈ લીધું ને. જે નસીબમાં નથી હોતું એ 
નથી જ મળતું. કર્મ કર્યા વિના નસીબ પણ 
સાથ નથી આપતું. 


માટે દુનિયામાં જેટલા દુ:ખી જીવો છે 
એ પોતાના કર્મના અષારે છે. નસીબના 
અધારે નહીં. એ લોકો જો કર્મ કરે તો 
નસીબ તો અજવાળું બનીને ઊભું જ છે. 


હાસ્ય 


કણિકાઓ 


શિક્ષક : બોલ ભૂરા પિત્ઝા, બર્ગર, 
છોલે ભટ્ટરે, માખણ, પનીર વગેરે 
ખાવાથી શું થાય ? 

ભૂરો : કંઈ ખાસ નહીં સાહેબ, બસ 
બધા કપડા જલદી ફિટ થવા લાગે. 


શિક્ષક : બોલ ભૂરા સંસ્કૃતમાં 
પત્નીને શું કહેવાય ? 

ભૂરો : સાહેબ સંસ્કૃત છોડો, કોઈપણ 
ભાષામાં પત્નીને કાંઈ ના કહી શકાય, 


ભૂરો એની પત્નીના હાથ જોઈને કહે, 
આ તારા ખાલી હાથ સારા નથી 
લાગતા. 

પત્ની : એ તો મેં મોબાઈલ ચાર્જીગમાં 
મૂકયોને એટલે. 

ભૂરો : અરે બંગડીની વાત કરું છું... 


ભૂરો પેપર વાંચતો-વાંચતો બોલ્યો, 
“અહિંયા ઘરની બહાર જવું અશકય 
છે અને પેપર રાશી ભવિષ્યમાં કહે છે 
કે, પ્રવાસ નો યોગ છે...” 

હવે તો ચિંતા થવા લાગી, 
“એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ જશે કે શું...? 


દર્શન્પુરી ડી. ગોસ્વામી જુ 
શ સુરત 


ચંગુ : તમે મોબાઈલમાંથી પૈસા કમાવા 
માંગો છો? 

મંગુ હા... 

ચંગુ: તો મોબાઈલ વેચી દો.... 


પપ્યુ : આજ કાલ કોઈનો વિશ્વાસ 
કરવા જેવો નથી. શું જમાનો આવ્યો 
છે? હું ટીવી જોતા જોતા પાણી પીવા 
ગયો ત્યાં તો ગુંડાઓ કીરોઈનને 
લઈને જતા રહાં બોલો... 


પત્ની : જયાં પણ પૈસા મૂકું છું, આ 
નાનકો ચોરી લે છે, હવે શે 
પતિઃ તું એક કામ કર, હવેથી પૈસા 
આ નોટબુકમાં મૂક, નોટબુકને તે 
અડતો પણ નથી. 


પોલીસ : જેલર સાહેબ, કાલે 
કેદીઓએ જેલમાં રામાયણ ભજવેલી. 
જેલર: એતો નફ સારી વાત છે. તું 


રાજી થવાને બદલે આટલો ચિતામાં 
કેમ છે' 

પોલીસ : પણ સાહેબ, હનુમાન 
બનેલો કેદી હજી સુધી સંજીવની 


લઈને પાછો નથી આવ્યો? શું કરીશું? 


માઈગ્રેન/માથાનો દુઃખાવો થવાના 
કારણો અને તેના ઉપાયો... 0. 
ડૉ સાગરગીરી આર. ગોસાઈ 


લોકોમાં માઈગ્રેન કેટલી સામાન્ય આવે છે. પણ પ્રૌટોની સરખામણીમાં 

લિમારી છે? બાળકોમાં માઈગ્રેન અલગ પ્રકારનું 
માઈગ્રેન કોઈપણ ઉંમર, કોઈપણ વર્ગ; હોય છે. કેટલીક વખત માઈગ્રેન 
કોઈપણ જાતિ અથવા ધર્મની દરમ્યાન પેટનાં દુઃખાવાના લક્ષણો, 
વ્યકિતને થઈ શકે છે. ઉલટીનાં લક્ષણો કે ચક્કર આવવાનાં 
૧૦ માંથી ૧ વ્યક્તિને માઈગ્રેનની લક્ષણો વધુ સ્પષ્ટ રૂપે જોવા મળે છે. 
તકલીફ હોય છે. માઈગ્રેનના લક્ષણો : 


સ્ત્રીઓમાં માઈગ્રેન થવાનું પ્રમાણ માથાનો દુઃખાવો કે જે, 

પુરુષો કરતાં ર થી ૩ ગણું વધારે * મધ્યમથી તીવ્ર કક્ષાનો હોય, 
સામાન્ય છે. * લાંબા સમય સુધી સતત રહે 
ઘણીવાર બાળકોને પણ માઈગ્રેન થઈ * માથાની એક કે બન્ને બાજુ હોય 


22 


દશનભ સરક્યુલર : 170૮-50023 


દર્દીને માથામાં સણકા મારવા / 
લબકા મારવા / કટકા મારવા / ધક 
ધક થાય એવા ઘબકારા મારવા જેવો 
દુઃખાવો. 

રોજીંદા કામમાં ખલેલ પહોંચાડે 
રોજીંદુ કામ, કસરત કરવાથી, 
ગુકવાથી, ચાલવાથી, દાદર ચડવાથી, 
ખાંસી-છીંક ખાવાથી માથાનાં 
દુઃખાવામાં વધારો 

માથાના દુઃખાવા બાદ અત્યંત થાકનો 
અથવા શકિત ગુમાવવાનો અનુભવ 
થાય. 

ડોક, ગરદન, ખભા જકડાઈ જવાં 
અથવા તેમાં દુઃખાવો. 

ઉબકા આવવા અથવા ઉલટી થવી 
અથવા પેટ ફૂલવું અથવા પેટમાં 
ગડબડ હોવાનો અનુભવ થાય. 
પ્રકાશ, ધ્વનિ, ગંદા પ્રત્યે 
સંવેદનશીલત વધી જવી. આથી 


23 


ઘણીવાર દર્દી દરેક કામ છોડી, એક 
બંધ શાંત અંધારા ઓરડામાં પડી 
રહેવા અથવા સૂઈ જવા માગે છે કે 
જેથી માથાનાં દુઃખાવામાં રાહત મળે. 
કૂંઘળી દ્રષ્ટિ, આંખ આગળ ગોળ 
ટપકાં / કાળા કુંડાળા દેખાવાં, 
ઝબકતો પ્રકાશ દેખાવો, આડી 
અવળી રેખાઓ દેખાવી. 

હાથપગમાં ઝળઝળાટી થવી અથવા 
જૂકાં પડી જવાનો અનુભવ થાય. 
વાતચીતમાં / બોલવામાં તકલીફ પડે. 
કામમાં ધ્યાન ન લાગે, એકાગ્રતા ન 
સધાય. 

વધુ પડતો પરસેવો થાય. 

હૃદયનાં ધબકારા વધી જાય. 

માથાનાં દુઃખાવા વખતે દર્દીને વાળ 
કાંસકા વડે ઓળવામાં, મથાનાં 
રબરબેન્ડ/કલીપ/પીન નાખવામાં, 
વાળ બાંધવામાં, દુઃખાવાની બાજુ 


દશનભ સુરક્યુલ 


સુવામાં, ગળામાં આભૂષણો પહેરવા, 
આંખે ચશ્મા પહેરવામાં તકલીફનો 
અનુભવ થાય. 

માઈગ્રેન કેટલો ગંભીર રોગ છે ? 

* માઈગ્રેનનાં દુઃખાવાનાં કારણે તેમનાં 
સ્કૂલ/કોલેજ/કામ પર જવા અને 
પોતાની સામાજીક જવાબદારીઓ 
નિભાવવા જેવા કામમાં ઘણી તકલીફ 
પડે અને રોજીંદી પ્રવૃત્તિઓ ખોરવાઈ 
જાય છે. 

માઈગ્રેનના પૂર્વ ચેતવણીનાં ચિહનો : 

* બદલતો મિજાજ, વ્યાકુળતા, ઉદાસી 
લાગવી, હતાશ, થાક 

* બગાસાં આવવા, વધુ પડતી ઉંઘ 
આવવી, ચોક્કસ પદાર્થ માટે તીવ્ર 
ઈચ્છા થવી. 

* મૂંઝવણ અથવા ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કરવામાં તકલીફ. 

* ગરદનમાં જકડન. 

માઈગ્રેન થવાના પરિબળો / કારણો : 

શારીરિક પરિબળો : 

થાક 

ઉંઘ ઓછી મળવી 

ઉઘ વધુ પડતી લેવી 

માસિક ધર્મયક્ 

યાત્રા, પ્રવાસ, વેકેશન 

ગર્ભનિરોધક દવાઓ 

હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ થેરેપી 

કસરત, શારીરિક વ્યાયામ 


* ઘામ, અકળામણ 

માનસિક પરિબળો : 

* માનસિક તાણ, ચિંતા 

* ચિંતા પછીની રાહત 

* અર્થિક સમસ્યા 

* સામાજીક સમસ્યા 

ખોરાક સંબંધિત પરિબળો : 

* લાંબો સમય ભૂખ્યા રહેવાથી, ઉપવાસ 

* ચોકલેટ, ચીઝ ખાવાથી 

આલ્કોહોલ/દારૂ અને તેની બનાવટો 

આથો આવેલ ખાઘપદાર્થ 

દરીયાઇ ખાઘપદાર્થ 

કૃત્રિમ ગળપણ, કેફીન કેનવાળા તથા 

પ્રોસેસ કરેલ ખાઘપદાર્થો 

વાતાવરણ સંબંધિત પરિબળો : 

* તેજ પ્રકાશ, સૂર્યપ્રકાશ 

* તીવ્ર ઘોંઘાટ 

* ત્રદતુમાં બદલાવ 

* હવાનું પ્રદૂષણ 

* ઝમ્ઝમતો પ્રકાશ / લાઈટો 

માઈગ્રેનનો ઈલાજ : 

* માઈગ્રેનનો કોઈ કાયમી ઈલાજ નથી 
પણ કેટલીક દવાઓથી તેને કાબૂમાં 
રાખી શકાય છે કે જેના માટેનું શ્રેષ્ટ 
માર્ગદર્શન તમારા ડૉકટરો જ આપી 
શકે. 

* દરેક વ્યકિતના લક્ષણો અને 
દુઃખાવાની તીવ્રતા મુજબ અલગ 
અલગ દવાઓ વડે માઈગ્રેનનો ઈલાજ 


દશનભ સરક્યુલર 


કરી શકાય છે. 

* માઈગ્રેન માટેની દવાઓ બે 
પ્રકારની હોય છે. 

૧. પેઈન કન્ટ્રોલનું 
કામ કરતી દવાઓ કે 
જૈને માઈઝૈનનાં 
હુમલાનો સંકેત 
મળતાની સાથે જ 
લઈ શકાય. 
૨. પ્રિવેન્ટીવ દવાઓ 
એમને આપવામાં આવે છે 
જેને માઈગ્રેનનો હુમલો વારંવાર 
આવતો હોય અથવા હુમલાની તીવ્રતા 
વધુ પડતી હોય. આ દવાઓ 
દુઃખાવાની સંખ્યા તથા તીવ્રતા 
ઘટાડવાનું તથા હુમલો અટકાવવામાં 
મદદરૂપ થાય છે. આ દવાઓ દરરોજ 
લેવી પડતી હોય છે. 

ઘણીવાર “પ્રિવેન્ટીવ” દવા લેતા 
દર્દીને માથાનાં દુઃખાવાની શરૂઆતમાં 
“પેઈન કન્ટ્રોલ” દવા લેવાની જરૂર 
પડી શકે છે. 

માઈગ્રેનથી દૂર રહેવા શું કરવું? 

* માઈગ્રેનને સમજવા માટે સૌપ્રથમ તો 
એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમને 
માઇગ્રેન શાથી થાય છે અને તેના 
કારણો ક્યા છે. આ શોધવા માટે 
પહતતંર01€ 01070 (માથાનાં 
દુઃખાવાની ડાયરી) બનાવવાનો 
આગ્રહ રાખવો. આનાથી તમને તેના 
કારણ વિશે એક અંદાજ આવી જશે, 


25 


એવા કારણોથી દૂર રહો. જેને લીધે 
તમને આવા હુમલા આવી શકે 
છે. 

* નિયમિત ભોજન કરો. 
લાંબા સમય સુધી 
ભૂખ્યા રહેવાનું, 
ઉપવાસ કે રોજા 
કરવાનું ટાળો. વધુ 
પડતી ચોકલેટ, મીઠાઈ 

ન ખાઓ. અંબા 

કાર્બોહાઇડ્રેટ યુકત પદાર્થ લો 

જેમાંથી કાર્બોહાઇડ્રેટ ધીમે ધીમે 
અલગ થતું હોય. 

નિયમિત કસરત કરો. 

ભરપૂર પ્રમાણમાં પાણી પીઓ. 
માઈગ્રેનના હુમલા વખતે વાહન ન 
ચલાવવું. 

માઈગ્રેનના હુમલા વખતે શાંત 
અંધારા ઓરડામાં સ્લીપ માસ્ક 
પહેરીને સૂઈ જાઓ. 

ખુલ્લી હવામાં ફરો, ઊંડા 
શ્વાસોશ્વાસ લેવાની પ્રેકિટસ કરો. 
તાણ મુકત રહેવાની ટૅકનિક 
અપનાવો. 

તડકામાં નીકળતી વખતે ગોગલ્સ 
અથવા કેપ પહેરો. 

કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનને સારી રીતે 
એડજસ્ટ કરો અને તેના પર 
એન્ટિગ્લેર ફિલ્ટર અવશ્ય લગાવો. 


* અત્યંત તીવ્ર સુગંધવાળા પરફયુમથી 


દૂર રહો 


સંદેશ 


તમે જે 

કાર્ય ફરો છો 
તેનું પરિણામ 
હંમેશા હોય જ છે. 


1108£ 18 1111113 


₹013100£10₹5 
101010 


2101 


દશનભ સરક્યુલર 


આભાર 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
નવેમ્બર-ર૦ર૩નો ૧૭મો અંક 
આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઇચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 
*દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 


પ્રસિદ્ધ થાય છે. 
કે 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ : 

"૩&$0૫&01 લત્તપાા” 
1910674171 01000100 1111. 
॥1105:/10101/0.06/1ઢડાંમા॥લં(૯ાંટા, 


8815009 (૦૫૩ 1.11 : 
પણા ડત રટ01201011066140૮ 


પરથી દરેક અંક વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત 
કરી શકો છો. 


આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 
૩ નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


દશનામ સરક્યુલર : 1700-4002: 


“દશનામ સરક્યુલર' અંક દર મહિને પ્રાપ્ત કરવા 
સ્કેન કરો અને વોટ્સએપ ગ્રુપ જોઈન કરો. 


2/5૫111૫/414 ઉ|તવપાંઢા” 


(8 ઢ1500 0:૦૫, 


વિક્રમ સંવત ૨૦૮૦નું નવું વર્ષ 
આપના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સંપત્તિ, સલામતી અને સમૃદ્ધિની 
અવિરત જ્યોત સદાયને માટે ઝગમતી રહે તેવી હાર્દિક શુભકામના 


દિનેશગીરી જી. ગોસ્વામી 
1રિાવશક્ત્રિત એનન્સી, 
એરફોર્સ રોડ, જામનગર મો; 
28 


છ૪છ ૮૮૦૬૧ 


શ્રી પિતામ્બરપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. અરૂણાબેન પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 
શ્રી શશીપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. હેમાલીબેન શશીપુરી ગોસ્વામી 
અર્પિતા 
કુશકુમારપુરી પિતામ્બસપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી ધનસુખપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. પુષ્ધાબેન ધનસુખપુરી ગોસ્વામી 
સુરજપુરી - દર્શનપુરી 
શ્રી લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. ભારતીબેન લલિતપુરી ગોસ્વામી 
તન્વી - મંથનપુરી 
( રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત ) 


